જેનેવિએવ ગ્રે 
ચિત્ર: એન ગ્રિફલકોની 


ફેલિપે મેક્સિકો માં રહેતો હતો. એની નાની 
ગધેડી ફિલોમિના એની મિત્ર હતી. પણ 
જયારે ફેલિપે ના પરિવારે કર્નલ એન્ઝા ના 
કેલિફોર્નિયા અભિયાન માં જોડાવાનો નિર્ણય 
કર્યો, ફેલિપે ના કાકા કાર્લોસે કહ્યું કે એને 
ફિલોમિના ને છોડી ને જવું પડશે. પણ ફેલિપે 
એ એને કાફલા ના બીજા પ્રાણીઓ વચ્ચે 
છુપાવી દીધી. 


પ્રવાસ બહુ લાંબો અને મુશ્કેલ હતો. મુસાફરો 
એ ઘણી તકલીફો નો સામનો કરવો પડયો. 
રસ્તા માં ઘણા ઢોર મરી ગયા. પણ ફેલિપે 
અને એનો પરિવાર બચી ગયો. ફિલોમિના 
પણ બચી ગઈ. 


ઇતિહાસ ની આ "આઈ કેન રીડ" વાર્તા 
કર્નલ જુઆન બૌટિસ્ટા ડે એન્ઝા ના 1775 ના 
કેલિફોર્નિયા અભિયાન ને ફરી રચે છે. 
જેનેવિએવ ગ્રે ના સંવેદનશીલ શબ્દો માં 
કહેવાયેલી આ વાર્તા ને એન ગ્રિફલકોની ના 
ચિત્રો જીવંત બનાવે છે. 


કનુ" હ ] ક ઈ ૦, વિ દ મ 
નઈ 
ફિ. 2 


યુ ફુ 


જેનેવિએવ ગ્રે 
ચિત્ર: એન ગ્રિફલકોની 


બ્રાડ અરવિન માટે 


અનુક્રમણિકા 


1. ફેલિપે 

2. પ્રસ્‍થાન 

3. ઇન્ડિયન પ્રદેશ 
4. રણ 

5. મુશ્કેલીઓ 

6. કેલિફોર્નિયા 


૨ 
કુર, 
દક! 


) 


ફેલિપે એના કાકા કાર્લોસ, 
કાકી મારિયા, 

અને એના છ પિતરાઈ ભાઈ-બહેનો સાથે રહેતો હતો. 
[ફેલોમિના એની મિત્ર હતી. 

એ એક નાની ગધેડી હતી. 


કેજ. 

રા 
“૧, ન ક સઝ 

“દડ હિ હર “(%£૮૯- 


ર ર 
૯-૬ ૯૯૭- 


મ્ય 
દૂ મ 7 
જે જક 
શૈ ક 


! જ! 
?# ૨ જ / 
/9% ૫. સ 
7૪ 11 
ર ૧5 ; 
“2”. દુષ્ુરિ રઃ, 1 
ક ૧ ૧ 


વ તન્ટજ " 
7 


સતિ 


«હ ટ ક 


હં 


કાકા કાર્લોસે ખેતર માં મકાઈ ઉગાડવાની કોશિશ કરી. 


પ પણ જમીન ઉપજાઉ ન હતી. 
ફિલોમિના બહુ અવાજ કરતી હતી, ફેલિપે ઘણીવાર ભૂખ્યો રહેતો હતો, 
પણ એ હતી નાની. એના પિતરાઈ ભાઈ-બહેન પણ. 
એટલી નાની કે એ અને મેક્સિકો ના એના કસ્બા ના 


ખેતર માં મદદ કરી શકતી ન હતી. બીજા બધા લોકો પણ. 


ક ક-- * કા બક્ષ ઉ0 કજ *- કક્કડ 
[3 જા 11 | 
અ 


કો નજ 
?# 1%: યર 
1111; 
ક. 

* 


થ- ક... 
ક. 


”” 
ન કક 
દ 12 
ર પ 
ર 


ડિ રઃ ર 
| 
પપ ર 


ન 
| 
ક 
દ“ --* 
#-” 
/ - ક 
હં 1) હ «#" ન્‍ 
ધા જ ક 
હ ક શકી" કે. ઝે રિ ક (72 શ 2. 3 ક 
અઇ ક પે સે. વિ . જિન્સ ક * 7/55: 4 પ 
| || |, 1! . જ ત ન ડં ય. 
1 1! | 1 ર 


ર / દ ધિત 
| 1 1 1 ન ન 3 ! ્ 
! # || [/ 9 1 ડે ] 


કસ્બા ના ચોક માં 


પડા નાર સં (ન્‍ "મેક્સિકો ના વાઇસરોય (શાસક) ને 
ફેલિપે અને ફેલો'મેના (| : ત્રીસ પરિવારો ની જરૂરત છે, જે કેલિફોર્નિયા 
એક અધિકારી ને જોયો , [1 જઈને વસવાટ કરવા તૈયાર હોય. 

જે ભીડ સાથે વાત કરી રહ્યો હતો. સ---/ ત્યાં ની જમીન ઉપજાઉ છે, ખેતીવાડી અને 
"હું કર્નલ એન્ઝા છું," અધિકારી એ પશુપાલન માટે વધારે સારી છે. 

કહ્યું. 


દરેક પરિવાર ને 

કપડાં, ભોજન, ઘોડા, 

અને પાલતુ જાનવર મળશે, 

મફત! 

જો ઘોડા પર સવારી કરો 

તો કેલિફોર્નિયા ચાર મહિના ની દૂરી પર છે. 
મારા સૈનિકો અને હું 

તમને લોકો ને ત્યાં સુધી લઈ જશું. 
કોણ-કોણ જવા ચાહશે?" 


"ખાવાનું? કપડાં?" 


ફેલિપેએ ફિલોમિના ને ધીમા 
અવાજે કહ્યું. 


એ જોરથી બોલ્યો, "હું આવીશ!" 


બીજા લોકો પણ મોટે થી બોલવા 
લાગ્યા, 


"અમે કેલિફોર્નિયા જઈશું!" 


યો 


ફિલોતિાએ પણ હોંચી! હોંચી કર્યું. 
એણે એટલા જોરથી ચીસ પાડી કે 
ઘોડા ઉભે પગે થઈ ગયા, 

અને ડુક્કર ઓઈંક! ઓઈંક! કરવા લાગ્યા મા 


કમુ” "આ ગધેડી ને અહીંથી હટાવો!" 
ઝન 
ટિન 


કર્નલ એન્ઝા એ બૂમ પાડી. 


ફેલિપે કાકા કાર્લોસ ને ખબર આપવા ઘરે દોડયો. 


પણ કાકા કાર્લોસે કહ્યું, એ નામ લખાવવા ગયા. 


"કેલિફોર્નિયા બહુ દૂર છે." "હું ફિલોમિના ને મારી સાથે 
"તો એથી શું?" મારિયા કાકી એ કહ્યું. કેલિફોર્નિયા લઈ જઈશ," ફેલિપેએ કહ્યું. 
"આપણે અહીં દેડકા ની જેમ રહીયે છીએ. "ના!" કાર્લોસ કાકા એ કહ્યું, 


આપણને જીવતા રહેવા ભોજન અને કપડાં ની જરૂરત છે." "એ કામ કરવા માટે બહુ નાની છે." 


હોંચી - હોંચી! 

ફેલોમિના ગાઈ ઉઠી. 
ફેલોમિના પણ એની સાથે 
કેલિફોર્નિયા જઈ રહી હતી. 


6. 
પસ પ હહ પ 
ષ્ટ 


સે. 


"એ મોટી ક્યારે થશે?" ફેલિપેએ પૂછ્યું. 
"જયારે એના ખભા તારા જેટલા ઊંચા 
થઈ જશે," 

કાર્લોસ કાકા એ કહ્યું. 

"પણ ત્યાં સુધી માં 

તમે કેલિફોર્નિયા માં હશો." 


(મ. 
ને સિ 
1? ગં ર 
દુઃ 


ટિ 
પ" 


ર ખાન ગોદ 


2. પ્રસ્‍થાન 


આખરે પ્રવાસ ની તૈયારી પૂરી થઈ. 
કર્નલ એન્ઝાએ કાફલા ના નેતૃત્વ કર્યું. 
એની પાછળ સિપાઈઓ ચાલ્યા, 

અને પાછળ પરિવાર. 

એની પાછળ વધારે સિપાઈઓ. 

એ પછી હતા સામાન થી લાદેલા ખચ્ચર. 
સૌથી પાછળ હતી ફિલોમિના. 


આપણે રણ અને 

પર્વતો ને પાર કરવા પડશે," 
કર્નલ એન્ઝા એ જણાવ્યું. 
"આપણને રસ્તા માં મૈત્રીપૂર્ણ ઇન્ડિયન 
(અમેરિકા ના મૂળ રહેવાસી) મળશે, 
અને એવા પણ જે મૈત્રીપૂર્ણ નહીં હોય. 
પ્રવાસ મુશ્કેલ હશે." 


ફેલિપે ઘોડા પર સવાર હતો. 

એના પિતરાઈ ભાઈ-બહેન 

હોસે અને રુબેન પણ. 

ફેલીપેએ ફિલોમિના ની તપાસ કરી. 


સ્ક 


૦ 


સયના" 
રટે 

વદ 

ન ક 


દ્‌ 
ક 


ના 


% હ ઝે 
ખિ ક 5.44. 
ક. ઈ 
“#./.4ડ્ા 
ન મિ 
ક 5% ક 
ન ન 4 | હં 
ટ 1/ 17/7/ ન દા જ 
દ્‌ કે. ન /ડ/ ઈ 
/ દ ે # કે ક્ર » 5.7 
ત 9/7 7 હ 
ે ” ન. જ 
* કં ધા 
# 7 # * ક 
ર ત્યા નદ & 
# 


ફેલિપેએ ફિલોમિનાને એને 

અવાજ કરતા સાંભળી - હોંચી! હોંચી! 
ઘોડા ચમક્યા, અને લગામ ને ખેંચી. 
ખચ્ચરો એ ચોંકી ને સામાન ક કે 


પાડી નાખ્યો. 


ઢોર ડરીને ને ઝાડીઓ માં ભાગી 
ગયા. 


જ 


£પ] | | કજ 
/ કે 


પ મ 


#₹#, -* 


જી ન 1 
કિ 


ન 


મિ ક ક ન ક----ડ્---% 0 
ન તક ---કઝન જૂ ય 
ક” ખ્ય જે ॥ 
કિ ન્િઝુ ન “ ષ 
# ક 4. પે સ 
શે્#-- 2. હન ઝ કિ જટ ડી 
“આ અ ----' જુ 


ક પ (!! 
ગ. ક ક 


પુ 
વિ" 
-_ચન્ દ 
₹ 
જ 
નન ન 
7” _નકનનઇન”- 


કાફલો થંભી ગયો. 
"એ ગધેડા થી છુટકારો મેળવો!" 


કર્નલ એન્ઝા એ ગુસ્સે થઈને હુકમ કર્યો. એ દિવસે બપોર પછી, 


પણ એટલી ભાગદોડ મચી ગઈ હતી કે કર્નલ એન્ઝા 
કોઈએ હુકમ સાંભળ્યો જ નહીં. એક ઝરણાં પાસે રોકાયા. ક હ 
બધા સિપાઈઓ ઢોર ને "આપણે રાત માટે ટા.. 


ભેગા કરવામાં લાગ્યા હતા. અહીં જ મુકામ કરશું," એણે કહ્યું. 


દ 
ક મકઇન 


ઝી 
પ 0.2 
ટ ન 


ન બ 


જુ ૧” 


માણસોએ ખચ્ચર 

પર લાદેલો સામાન ઉતાર્યો 
અને તંબુ ઉભા કર્યા. 
સ્ત્રીઓએ ચૂલા સળગાવ્યા 


ફેલિપેએ ફિલોમિના ને 
ખચ્ચરો સાથે ઘાસ ચરતા જોઈ. 
"હું તને પ્રેમ કરું છું, ફિલોમિના," 
ોારાગઝનાયયાર ફેલિપેએ ધીમે થી એના કાન માં કહ્યું. 
ર્યું. ફિલોમિનાએ એનું માથું 

બાળકો જંગલ માં રમવા ફેલિપે ની છાતી પર ઢાળી દીધું. 
લાગ્યા. 


સ. 


ક 4, 
કઝ, ૮” ક ન. 
ક અ # 
નન 


ત?# «ત... - 
* 0, 
ર 0/9 


બીજે દિવસે સવારે 

એક સિપાઈએ બ્યુગલ વગાડયું. 
ફિલોમિના સાથે ગાવા લાગી 

"હોંચી! હોંચી!" 

બધા ચોંકી ને જાગી ગયા. 

"આ ગધેડું એટલું પણ ખરાબ નથી," 
કર્નલ એન્ઝા એ કહ્યું. 


એ પછી, ફિલોમિના રોજ સવારે ગાતી, 
"જાગવાનો સમય થઈ ગયો છે." 


કાર્લોસ કાકા પણ ૪% “પ 
ણ ક નિ ક.-- સ - ક પ 
એનાથી ખુશ હતા. :& લ્ક્ 


થોડા દિવસો પછી 

એ એક પર્વત ની ઘાટી પાસે પહોંચ્યા. 
બધી બાજુ ઊંચી-ઊચી ચટ્ટાનો હતી. 
કર્નલ એન્ઝા ને ડર હતો કે 

ક્યાંક ઇન્ડિયન હુમલો ન કરે. 


"અપાચે (ઉ.અમેરિકાની ઇન્ડિયન જાતિના માણસો) 
ના જાસૂસ એ ચટ્દાનો પર 


ચઢી ને આપણને જોતા હશે," એમણે કહ્યું. 

એ ઘાટી માં આગળ વધ્યા. 

એ રાતે કોઈ સૂઈ શક્યું નહીં. 

આખી રાત ફેલિપેએ કાન માંડી ને 

અપાચે નો પગરવ સાંભળવાની કોશિશ કરી. 
એને લાગ્યું કે થોડા જાસૂસ છે, 

પણ એ ફક્ત પડછાયા હતા. 


સવાર થતાં જ કાફલો ફરી ચાલી 
નીકળ્યો. 


કોઈ એ નાસ્તો કર્યો નહીં. 1 


"બપોર સુધી માં આપણે સલામત થઈ હ. 
જાઈશું,” કર્નલ એન્ઝા એ કહ્યું. દ 


"આપણે ત્યારે જ ભોજન કરશું." ર 
કેલિફોર્નિયા એક સારી પ મો? 
ી ક મે ડ્‌ ન ણ ૮ 2ને / ભ / 
જગ્યા હોય તો સારું!" પેપ 3 નિ હ લી ડમ“ 
| સ ૬! હ €/ ણ અ ન! ક્ર 
મારિયા કાકીએ કચવાટ કર્યો. 
"જો આપણે ત્યાં ક્યારેય પહોંચીયે તો," 
કાર્લોસ કાકાએ શંકાશીલ થઈ ને કહ્યું. 


3. ઇન્ડેયન નો ઇલાકો 


એ લોકો એક રણ પાસે આવ્યા. 


એ ઘણા અઠવાડિયા આગળ વધતા 
ગયા, રણ ના માઈલો ના માઈલો 
કાપવા લાગ્યા. 


૧૦ ૨ [1 


4. 
મ? ટી દ 


«૪ 


"સાન ગેબ્રિએ 
"આપણે ઘરેથી ઉનાળા માં પો ન રી; 
પી હ મે 
નીકળ્યા હતા," ફેલિપેએ કહ્યું. બધા એટલા થાકી ગયા હતા કે જ 
"હવે શિયાળો આવવાનો છે, ક સે પા કસી .. 
પણ કેલિફોર્નિયા નથી આવ્યું." / ક પા પ હાણ ડિ 
હ ” તિ 


"આપણે અડધે રસ્તે આવી ગયા છીયે," [. મઝાર 


કર્નલ એન્ઝા એ કહ્યું. બધું એક જ લાગે છે," 


મારિયા કાકી બબડયા. 


કુ 


કા 


એ એક નદી પાસે પહોંચ્યા. 
ઇન્ડિયન એના કિનારે વસેલા હતા. 
"આ પિમા ઇન્ડિયન્સ છે," 

કર્નલ એન્ઝા એ જણાવ્યું. 

"એ મૈત્રીપૂર્ણ હોય છે." 


ઇન્ડિયન લોકો એને માટે ખાવાનું લાવ્યા. 


-. ન. ન્- 
ત! 


જ 11! 
ર 1110)! 0 


જયારે મારિયા કાકીએ 

એને પીવા માટે ચોકલેટ આપી, 

તો એમણે મોઢું બગાડી ને થુંકી નાખ્યું. 
"આના કરતા તો અપાચે સારા હતા," 
મારિયા કાકીએ ચિડાઈ ને કહ્યું. 


રઝ 
ઝર. “ન સ્ક 
ક. 
“પન 2 


મ“ ૪. 
સુ 


#”૪₹ "0 


હડ 


દ 
્ 
તિ... 
જથ સ પ... ન. 
કઝ કે સ હાં 
ઝતા ક 


કદુ જૂ ર ડી 
સેઝ સરા. નડ 
તણ દ. ૧ 
હુ ઝુ--ખ્ઝ; સ્પ 
સ 
જાને ક નાઉ. 


જ 
બ 


દિન શિ... 


કાર્લોસ કાકા ને નવાઈ લાગી. 
"શું ફેલિપે હવે કાઉબોય (ગોવાળ) 
ત્રણ દિવસ વિતાવ્યા. બની ગયો છે?" 

ફેલિપેએ પાણી ના નાના પીપડા ભર્યા, એણે મારિયા કાકી ને કહ્યું. 


અને પ્રાણીઓ ની દેખભાળ કરવામાં મદદ "હવે આગળ શું થશે?" 
કરી. 


કાફલાએ ત્યાં 


એક દિવસ 

ઇન્ડિયનોએ મિજબાની આપી. 

ફેલિપેએ ઘણા રાજમા અને મકાઈ ખાધા. 

એક માણસે એને ફિલોમિના માટે 

તરબૂચ કાપવામાં મદદ કરી. 

પણ ફિલોમિના ને એ ન ભાવ્યું. 

એટલે ફેલિપેએ એના ભાગ નું તરબૂચ ખાઈ લીધું. 


4. રણ 


કાફલો હવે રણ માં 

આગળ વધવા લાગ્યો. 

ઠંડી હવાએ રેતી અને ધૂળ ઉડાડ્યા. 
હવે લગભગ ક્યાંય પાણી ન હતું. 
ઢોર માટે ઘાસ પણ ન હતું. 
ફિલોમિના ને ખાવા માટે બસ 

થોડું નીંદણ મળ્યું. 


ઠંડી એટલી હતી કે 

ફેલિપે અને ફિલોમિના સાથે-સાથે સૂતા, 
જેનાથી થોડો ગરમાવો રહે. 

બાકી ના ઢોર આખી રાત 

ઉભા રહેતા, ભૂખ્યા અને હૂંઠવાતાં, 

હવા તરફ પીઠ કરીને. 


એક સવારે 

ફેલિપેને નવ ખચ્ચર મરેલા મળ્યા. 
કર્નલ એન્ઝાએ ઉદાસ થઈને કહ્યું, 
"ન ચારો, ન પાણી. 

આ તો ચમત્કાર જ છે 

કે થોડા પશુ હજી જીવતા છે." 


"જો પ્રાણીઓ ભૂખ અને 
તરસ થી મરી રહ્યા હોય," 
કાર્લોસ કાકા એ કહ્યું, 

"તો લોકો પણ મરી શકે છે." 


-*--- 


ફેલિપે એના થાકેલા ઘોડા 
સાથે ચાલી રહ્યો હતો. 


ઠંડો પવન એના ચહેરાને થપાટ મારી રહ્યો 
હતો. 


એણે ભૂખ્યા-તરસ્યા પ્રાણીઓ ને 
અચાનક પડતા અને મરતા જોયા. 


ય સ 


એ રાતે કાર્લોસ કાકા બોલ્યા, 
"આપણે સૂકી નદી માં 
ખાડા ખોદવા જોઈએ, 


જેનાથી પ્રાણીઓ ને પાણી તો મળે." 


સેડ 
ઝી ના ગેસ 
૪ મ પં ક પ પ, ર. 
મ 
ર |. 0 ર !. મલા ગક 


] કિ * 
8.74. 


ફેલિપેએ ફિલોમિના ને કહ્યું, 
"મારે આજે રાતે પુરુષો ની મદદ કરવાની છે, 
પણ તું ગરમ રહેજે." 

એણે એના પિતરાઈ ભાઈ-બહેનો ને પૂછ્યું, 
"ફેલોમિના સાથે કોણ સૂવા ચાહે છે?" 

"હું!" બધા જોરથી બોલ્યા. 


ફેલિપે આખી રાત કામ કરતો રહ્યો, 


પાણી માટે ખાડા ખોદતો રહ્યો. 
એ પ્રાણીઓ ને એક-એક કરીને 
પાણી પીવા લઈ આવ્યો. 

એ ભૂલી ગયો કે 

એ પોતે કેટલો થાકેલો છે. 


આખરે સવાર પડી, 


ત્યાં સુધી માં 96 ઢોર મરી ચુક્યા 
હતા. 


પણ કાફલા ને આગળ વધવાનું જ 
હતું. 


છી 0 


જ (7 / 


/ 


ટ // ૪” | ન 
ર” 0, ન ન (1! 
 #7* 0 ! 
# (1/1 બિ જ ન ી 
(00%. // પ 


જપ 


5. સા 


ફેલિપે ને કંઈક અજબ દેખાયું. 

"આ સફેદ-સફેદ શું છે?" એણે જાણવા ચાહ્યું. 
"બરફ," કર્નલ એન્ઝા એ જવાબ આપ્યો. 
"તું મેક્સિકો માં જ્યાં રહેતો હતો, 

ત્યાં તેં બરફ જોયો જ નથી." 

એ રાતે, એ લોકો, નાના-નાના તાપણાં પાસે 
ધાબળા ઓઢી ને બેઠા. 

તો પણ બધાને બહુ ઠંડી લાગી. 


બીજે દિવસે આકાશ સાફ હતું. રા 
ફેલિપેએ દૂર પર્વતો પર દ્રષ્ટિ કરી, ક્ટ ક્ય 
એ બરફ ને લીધે સફેદ થઈ ગયા હતા. 

"અરે રે! કેલિફોર્નિયા માં બરફ અને 

હિમ સિવાય કંઈ નથી!" 

કાર્લોસ કાકાએ નિસાસો નાખ્યો. 

"ઘરે આપણે ગરીબ હતા 

પણ ગરમ તો હતા!" 

"શું તમે પાછા ફરવા ચાહો છો?" 

મારિયા કાકીએ પૂછ્યું. 


કિન્યુઝનજુોડલમબાસિ જ 


પણ ફેલિપે ને એના ખભા 
પર સૂરજ નો તાપ વર્તાઈ રહ્યો હતો. 


"જુઓ!" પિતરાઈ બહેન રુબેને ચીસ 
પાડી, 


"થોડો બરફ પીઘળી રહ્યો છે!" 

હોંચી! હોંચી! 

ફિલોમિનાએ ખુશી વ્યક્ત કરી. 

પર્વત સામે જ હતા. 

એણે પહાડી ઝરણાં માં વહેતા પાણી 
ને સૂંઘી લીધું હતું. 

એને શિયાળા ના ઘાસ ની ગંધ આવી 
જે ઘાટીઓ માં ઉગી રહ્યું હતું. 

ઘોડા નો વેગ પણ તેજ થઈ ગયો. 


એ બપોરે એ લોકો 


પહાડ ની તળેટી માં પહોંચ્યા. 


ત્યાં બધા માટે પાણી હતું. 
અને ઢોર માટે તાજું ઘાસ. 


"આપણે આખરે પહોંચી ગયા!" 


ફેલિપેએ ખુશી થી બૂમ પાડી. 


722%. 


ક 
ન ઝા 
1) ન ન્મ 
ક ર્ર ફડ 
ટ ન પ 


_- મ 65 
7 


હાક ઉ 
સિય. 


1 


4 ધુ. 
ક દિ હે 
ર 1 શ! # ર 
2 વ ન્‍ 111 ૬ ય 
જ્ત્ગન્ી ન જે. 


5 181? 0011181668? 
નક નનન, 


ફેલીપેએ થાકેલા પશુઓ પરથી 
સામાન ઉતારવામાં મદદ કરી. 

એ એને ઘાસ સુધી દોરી ગયો. 

"આ જ પ્રવાસ નો મુશ્કેલ દોર હતો," 
કર્નલ એન્ઝા એ કહ્યું. 

"હવે નો પ્રવાસ સરળ હશે." 
"ભગવાન નો પાડ!" મારિયા કાકી એ કહ્યું. 


6. કેલિફોર્નિયા 


એમણે અઠવાડિયા સુધી ત્યાં જ આરામ 
કર્યો. 


પછી પહાડો પર ચઢવાનું શરુ કર્યું. 


બધી બાજુ ઊચા વૃક્ષ હતા અને લીલું 
ઘાસ હતું. 


ફેલિપે ને સૂરજમુખી 


"પણ કેલિફોર્નિયા ક્યાં છે?" 
ફેલિપેએ પૂછ્યું. 
"આ જ તો કેલિફોર્નિયા છે," 


અને જગલી દ્રાક્ષ મળ્યા. બ્ફ કર્નલ એન્ઝા એ કહ્યું. 
નદી ના પાણી પર સૂરજ "આપણે લગભગ 
પૂર્ણ તેજી થી ચમકી રહ્યો હતો. સાન ગેબ્રિયલ પહોંચી ગયા છીએ." 


નદીમાં ઘણી માછલીઓ હતી. 


"ફિલોમિના ને જુઓ તો જરા," રુબેન બોલી. 


"અએ મોટી થઈ ગઈ છે." 

"એના ખભા હવે 

ફેલિપે જેટલા લાંબા થઈ ગયા છે," 
મારિયા કાકી એ કહ્યું. 


હોંચી! હોંચી! 

ફિલોમિનાએ ગર્વ થી ગાયું. 

એણે ફેલિપે ને એની પીઠ પર 
બેસાડીને સવારી કરવા દીધી. 

એના સ્નાયુઓ મજબૂત હતા. 

એ એક નાના વર્તુળ માં દોડવા લાગી, 
પોતાની હોશિયારી બતાવવા લાગી. 


"આ તો આપણા કાઉબોય ની ઘોડી જ છે!" 
કાર્લોસ કાકા એ કહ્યું. 
"જયારે આપણે આપણું નવું ઘર બનાવશું, 


ત્યારે એ લાકડા ના ઢીમચાં ખેંચશે," રુબેન 
બોલી. 


"અને હળ પણ," કાર્લોસ કાકા બોલ્યા. 


"અરે આરામ થી!" મારિયા કાકી એ કહ્યું. ળી 
"અમારી નાની મૈત્રીણી પાસે બહુ પ 
મહેનત ન કરાવતા!" 

એણે ફિલોમિના નું નાક પંપાળ્યું. 


“ આખરે કાફલો પર્વત ની 
વચ્ચે થી નીકળ્યો. 
એમને સામે લીલી ટેકરીઓ 
દેખાણી જે 

સમુદ્ર સુધી જતી હતી. 


સાન ગેબ્રિયલ મિશન 


ના પાદરી એને મળવા 
આવ્યા. 


"આપણે આખરે ઘરે આવી ગયા," 


ફેલિપે ફિલોમિના ના કાન માં હળવે થી 
બોલ્યો. 


અને ફિલોમિનાએ ગાયું, 
"હોંચી! હોંચી!" 


લેખિકા ની નોંધ 


કર્નલ જુઆન બૌટિસ્ટા નું અભિયાન સ્પેનિશ 
મેક્સિકો થી કેલિફોર્નિયા એટલા માટે મોકલવામાં 
આવ્યું હતું કે ત્યાં સુધી પહોંચવાનો ભૂમિ-માર્ગ 
ખુલે અને અલ્ટા કેલિફોર્નિયા કહેવાતો વિશાળ 
ખાલી ઇલાકો, જે આજે અમેરિકા નું કેલિફોર્નિયા 
રાજ્ય છે, એને વસાવી શકાય. 


ત્યાં જઈને વસવાવાળા લોકો, આ વાર્તા ના પાત્ર 
ની જેમ, કુલીયાકાન, મેક્સિકો થી એપ્રિલ 1775 માં 
નીકળ્યા અને 4 જાન્યુઆરી 1776 માં સાન 
ગેબ્રિયલ પહોંચ્યા હતા. 


12 પરિવાર સાન ગેબ્રિયલ માં વસી ગયા, અને 
બાકી ના સાન ફ્રાન્સિસકો બે ગયા અને 17 
સપ્ટેમ્બર 1776 માં એમણે સાન ફાન્સિસકો 
પ્રેસિડિઓ ની સ્થાપના કરી. 


પછી કર્નલ એન્ઝા મેક્સિકો પાછા ફર્યા. પણ આ 


પરિવાર કેલિફોર્નિયા માં જ વસવાટ કરતા રહ્યા. 
એના વંશજ આજે પણ ત્યાં જ છે. 


